I 


OYNGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  PENLLYN. 


AD  ROD  DI  AD 
Y 

SWYDDOG  MEDDYGOL 
ar 

GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 


am 


a ■ \s  ji  v 

Mr.  Oadeirydd  a Boneddigion, 

Oyflwynaf  i chwi ,adroddiad  am  y flwyddyn 
yn  diweddu  3-Lain.  Rhagfyr  1953:- 


Amoangyfrif  y Oofrestrydd  Oyffredinol  o!r  boblogaeth  am  y flwyddyn 
oedd  2798,  (14  yn  Hal  na’r  flwyddyn  flaenorol). 

Nifer  y genedigaethau  byw-anedig  oedd  45  (2  yn  fwy  nag  yn  1952)  ac 
nid  oedd  marwolaeth  0 dan  blwydd  oed. 


Nifer  y marwolaethau  oedd  27  (ll  yn  llai  nag  yn  1952) 

Nifer  o farwolaethau  oddiwrth  canser  oedd  7 (ll  yn  1952) 

Yr  oedd  un  marwolaeth  ac  un  achoe  nowydd  o Ddarfodedigaeth  yr 
ysgyfaint. 

Yr  oedd  amryw  0 achosion  o’r  frech  goch  yn  ystod  y flwyddyn. 


Mae  saflcoedd  gwereyllau  a oharafannau  yn  cynyddu  ac  yn  ychwanogu  at 
broblemau  iechyd,  a rhaid  fydd  rhoddi  mwy  0 sylw  iddynt  yn  y dyfodol. 

Dymunaf  ddiolch  i Mr.  D.J. Jones  yr  Arolygydd  Iochyd  a* r 
Swyddogion  eraill  am  cu  cyd-wolthrcdiad  yn  ystod  y flwyddyn. 

Yr  ciddoch, 

E. Richards. 


ADRODDIAD  BLYNYDDOL  SWYDDOG  MEDDYGOL  Y OYNGOR  AM  1953. 


OYFFREDINOL . 


Arwynebedd  y Dosbarth: 

Gwerth  Trethiannol: 

Poblogaeth  (Ffigyrau'r  Oofrestrydd 
Oyffredinol) 

Nifer  y tai  annedd: 


98,489  0 aceri. 

£6465 


GENEDIGAETHAU  A MARWOLAETHAU : 


Oyfartaledd  genedigaethau:  1.16 

Oyfartaledd  marwolaethau:  O.85 

GENEDIGAETHAU. 

Byw  a Marwanedig:  45 

Bywanodig:  45 

Marwanedig  0 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogaeth:  16.08 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b28871200 


/ 


Bywaned^:  Gwryw 

Oyfreiti*Ion:  21 

Anghyfreithlon:  1 


Bcnyw 

24 

1 


Oyfanewm 

45 

2 


MARWOL AE  THAU . 


Bony w 

11 

o!r  boblogacth: 


Gwryw 

Cyfanswm:-27  lb 
Marwolaothau  yn  ol  mil 
Y ffigur  am  1952:- 

Marwolacthau  plant  dan  flwydd  ocd:-  Gwryw 

Oyfrcithlon:-  0 

Anghyfreithlon:-  0 

Marwolaothau  plant  vn  ol  mil  0 encdigaethaut-  0 
(Y  ffigyrau  am  1952)  46*51 

Marwolaothau  plant  oyfrcithlon  yn  ol  mil  0 

cnedigaothau:-  0 


9.65 

12.45 

Bonyw 

0 

0 


Oyfanewm 

0 

0 


Marwolaothau  plant  dan  bedair 

wythnoe  ood:-  G-wryw 

Oyfrcithlon  0 

Anghyfreithlon  0 

Marwolaothau  mamau  (Ynglyn  a 
beichiogi  a gcni  plant)  0 

Marwolaothau  o!r  caneer:  7 

(Yn  ol  mil  o'r  boblogacth)  2,^0 

Marwolaothau  oddiwrth 
Ddarfodedigaoth  1 

(Yn  ol  mil  o’r  boblogacth)  O.36 


Bcnyw 

0 

0 


Oyfanewm 

0 

0 


GWASANAETH  IEOHYD. 


1.  SWYEDQGIQN  IEOHYD. 

Un  Swyddog  Mcddygol 
Un  Arolygydd  Iochyd. 

2,  CYFLEUSTERAU  labobdy. 

Dwr:  Dadaneoddiad  ocmegol  gan  y Dadansoddwr  Oyhoeddus  yng  Nghaer. 
Arolygu  bactcriologaidd  gan  Labordy  Iochyd  y Cyhoedd,  Conwy. 


Llaothi  Prof ion  am  lcndid,  aneawdd  cadw  a darfodcdigaoth  gan 

Labordy  Iochyd  y Oyhoodd,  Oomwy.  (Ni  chodir  unrhyw  dal 
ar  yr  Awdurdod  Llcol  am  y profion  hyn  ar  laeth). 

3.  OYFLEUSTERAU  AMBI WLANS: 

Nid  oob  gorsaf  ambiwlans  yn  y cyloh. 

4.  OLINIGAU  LLESIANT  PLAIT: 

Oynholir  clinig  ddwywaith  y mie  yn  Festri  Oapol  yr  Annibynnwyr 
yn  y Bala. 

5.  OLINIGAU  DARPAE  GENI : 

Oynholir  clinig  olr  fath  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Aelwyd  yng  Nghorwen. 


6.  CLINIG  ORTHOPAEDIG: 

Fo1!  cynhclir  ddwywaith  yn  y mie  yn  Festri  Oapol  yr  Annibynnwyr 
yn  y Bala., 


7.  CLINIG  DARFOUEDIGAETH: 

Bob  pythofnos  yn  yr  Ysbyty  yn  Nolgellau. 


8.  ATALHEINTIO  DIPTSBEIA; 

Trcf^ir  ar  gyfor  atalhointio  gan  Swyddog  Mcddygol  y Sir.  Ccir 
atalheintio  ar  fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgolion  Cynradd  yn  gyson 
a mynyoh.  Rhoddir  derbyniad  da  i'r  trefniant  hwn  gan  ricni  yn  y 
Dosbarthiadau  Gwlodig, 


9.  YSBYTAI : 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  0 fewn  tiriogaoth  y Oyngor  Dosbarth. 


2 


(7- 

''  ' 


■ 

■ 

, 

. 

■ . 

V ' 

• . C 


, 


, 1 1 . 


AFIECHYDQN  HEINTUS. 

Tlrfanswm  yr  Afiechydon  Keintue  (heblaw  Darfodedigaoth)  a 


wnaed  yn  hysbye  yn  ystod  y flwyddyn:-  114 

Y Dwymyn  Go  oh  - 1 

Twymyn  y Porfcdd  - 0 

Y Pas  - 0 

Y Freeh  Go eh  - 113 

Parlys  llym  ~ 0 


D ARFODEDIGAETr. ; 

Ysgyfeiniol 

Anysgyfeiniol 


Gwryw 

0 


AchoBion  Newydd. 

Benyw  Cyfanswm. 
1 1 

0 0 


MAHIrC'LAETHAJ  Q AOHOS  DARFQDEDIGAETH: 


Ysgyfeiniol  - 0 11 

Anysgyfeiniol  - 0 00 

DARFQDEDIGAETH. 


Aohosion  Newydd  o Farwoldeb  yn  ystod  1%B  yn  nhrefn  oedran. 


Achosion  Newydd  Marwolaothau. 


Oedran  Anadlol  Anana&lol  Anadlol  Ananadlol. 


1 

G » h » 

G,  B. 

G.  B. 

G.  B, 

2 

5 

10 

15 

20 

25 

55 

45 

55 

65 

1 

1 

75 

% 

*9T> 

1 

AOHOSION  MARWOLAETHAU. 

1252. 

Gwryw 


Darfodedigaeth  yr  Yegyfaint  - - 

Parlys  llym  - - 

Oanser  Ystumog  - 1 

Oanscr  yr  Ysgyfaint  - 1 

Canser  y Fron  - - 

" (Safleoedd  craill)  - 2 

Anafau  llestriog  cyfundrefn 

y nerfau  - 4 

Afiechyd  rhydwcliau’r  galon  - 2 


Denyw 

1 

1 

1 

1 


* 


■ 


>/ 

(£S 

. 


. 


■: 


. 


~rjji 


" 


Gorbwys  gyda  chief yd  y galon 
Clefyaju  eraill  y galon 
Clefydau  cychredol  eraill 
Anwydwst 

Llid  yr  ysgyfaint 
Bronceitus 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn 

anadlu 

Casgliad  ar  yr  ystumog  a*r 
perfeddyn  b 0,011 

Llid  yr  ystumog,  y coluddion 
a*r  dolur  rhydd 
Llid  yr  elwlod 
Afiechydon  eraill 
Damweiniau  gan  fpduron 
Pob  damwain  arall 
Hunanladdiad 
Achosion  eraill 


Cwryw  Benyw. 
1 

4 2 


1 


1 

3 


1 


16  11 


DEDDF  CYMORTH  GWLADOL  1948. 

Bu  un  achos  0 dan  Adran  47  o’r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 


Adroddiad  ar  yrnchwiliadau  a wnaed  yn  ystod  y flwyddyn 
gan  yr  Arolygydd  Iechyd,  Mr.  D.J. Jones, 


Nifer  0 yrnchwiliadau  wnaed:- 
Tai  annedd  yn  cynnwys  ffermdai:- 

267 

Tramgwyddiadau: - 

107 

Deliwyd  a’r  mwy&frif  o’r  rhai  hyn  heb  orfodaeth  na  rhybudd, 

3.  Gorlenwi  mown  tai:-  6 

4.  Annedd-dai  symudol,  Pebyll,  faniau. 

Mae  cynnydd  mown  gwersyllau  a safleoedd  carafannau  yn  yr 
ardal,  a bu’n  angenrheidiol  cydweithredu  gyda  Pwyllgor  Cynllunio  y 
Sir  er  mwyn  sicrhau  gwcrsyll  parhaol  0 dan  oruchwyliaeth  swyddogol, 
Nifer  0 yrnchwiliadau  - 27 

5.  Adciladau  Pryfcdog;-  3 

6.  Dihcintio  yn  achos  afiechydon  heintus  — 2 


7.  Poo  tai:  - Nid  oes  ond  un  popty  yn  y dosbarth,  ac  rnae  hwn  yn  cael  ei 
archwilio  bob  mis. 

8.  Siooau  Hufen  la:-  Nid  oes  gwneuthurwyr  yn  y dosbarth,  ond  gworthir 
hufen  ia  parod. 

9.  Siooau  Pysgod  Ffrio:-  Dim  yn  y dosbarth. 

10.  Llaethdai : - 39*  Y rhan  fwyaf  0 lacth  yn  cael  ei  werthu  gan  man- 
werthwyr  llefrith,  pa  rai  sydd  0 dan  oruchwyliaeth  y Weinyddiaeth 
Amaeth.  Y mao  yrnchwiliadau  yn  cael  eu  gwneud  0 samplau  bacterioleg 
a biolog  yn  cael  ou  cymeryd. 

11.  Siooau  Cig:-  Dwy  slop  yn  unig,  Y cdwy  yn  foddhaol  er  mown  angen 
gwclliantau.  Nifer  0 yrnchwiliadau  - 24. 

12.  Nid  002  lladd-dy  yn  y dosbarth. 

13.  Enghreiff tiau  0 fwyd  a gondcmniwyd: - 7 enghraifft  0 man-duniau  0 fwyd. 


4 


% 


1 


; : 

i 


. 


14 • Dedclf  oionau  a chyfleusterau  ymolchi: - 

Mae ’ r siopau  yn  cael  cu  harchwilio  yn  ami,  ac  y mac1!  tai  yn 
gysylifiiedig,  felly  mac’r  cyflcueterau  ymolchi  yn  foddhaol. 

15.  Sample!  Dwr;- 

Cymerwyd  42  0 samplau  bacterioleg  a 3 dadansoddiad  comegol, 
rnwyafrif  ohonynt  i bwrpas  cyflcnv/ad  proifat  ynghyd  a*r  ymchwiliadau 
arferol  i gyflenwadau  oyhoeddus, 

Y nae:n  angenrheidiol  pwysleisio  y pwysigrwydd  o gadw  y darddell 
yn  lan  yn  hytrach  na  dibynnu  ar  un  neu  ddau  dadansoddiad  boddhaol. 

16.  Ovsylltiadau  Dwr  Newydd:- 

( a ) Tai  Annedd  - 0 

(b)  Eraill  - 0 

Yn  ystod  y flwyddyn  dechreuwyd  y gwaith  0 osod  pibell  4"  i 
^rongoch  er  cyflenwi  nifer  0 ffcrmdai  a thai  yno,  a hefyd  tai 
newydd  fwriedir  eu  hadeiladu  yno  yn  y dyfodol.  Y maeTr  cyflenwad 
yma  yn  cael  ei  gario  gan  y brif  bibell  perthynol  i Oyngor  Trof  y 
Bala  0 Llyn  Arenig.  Mae’r  bibell  ddwr  yn  Gian' rafon,Llawrbettws 
wedi  cael  ei  ymestyn  i gyflonwi  4 ^7  yno. 

17.  Rhybuddion  Ffurfiol:- 

Anfpnwyd  1 0 dan  adran  9 0 Ddeddf  y Tai  19  3& • 

18.  Atal  tramgwyddiadaui-  47  trwy  rybudd  anghydffurfiiol. 

19.  Atal  gorlcnwi:-  6 achos  0 orlenwi.  Oafodd  dau  dculu  dai  gan 
Oyngor  Tref  y Bala. 

Ar  wahan  i’r  gorlenwi,  problem  arall  ydyw  cyflwr  tyddynod 
yr  ardal  a*r  fformdai  bach.  Mac  llawcr  ohonynt  mown  cyflwr  drwg 
ac  heb  y mwynderau  sydd  yn  angenrheidiol  at  fywyd  llawn  a*r  gost 
i*w  gwncud  yn  addas  yn  faich  afresyrnol  ac  yn  aneconomaidd.  Pan 
aent  yn  wag  ni  ddaw  neb  i fyw  iddynt  wedyn,  a chyn  hir  maent  yn 
adfeilion  ao  yn  arwyddion  mud  i ddiboblogi  y wlad, 

Oyn  gollir  delio  yn  foddhaol  arr  broblom  hyn,  bydd  yn 
angenrheidiol  i7r  Awdurdodau  cyfrifol  ddangos  mwy  0 antur  a 
gweledigaeth  nag  y maent  wedi  ei  wneud  hyd  yn  hyn, 

Yn  ystod  y flwyddyn  dechreuwyd  adeiladu  20  0 dai  Oyngor  newydd 
yn  Llandderfcl,  ac  wedi  eu  cwblhau,  byddant  yn  gymorth  ifr  Oyngor 
ddod  dros  y broblem  0 dai  yn  yr  ardal  yma. 

Y mae  nifer  0 ffcrmdai  wedi  eu  gwella  , y perchcnogion  wedi 
cymeryd  rnantais  o’r  cymorth-dal  i’r  pwrpas,  end  yn  anffodus  nid  oes 
modd  cael  din  i 1 w wneud  i’r  tai  bychain. 

Yn  ystod  y flwyddyn  daeth  un  cais  am  gymorth-dal  0 dan  y 
Ddeddf  Tai  1949?  ac  ar  ol  ystyriaeth  gan  y Oyngor  a’r  Weinyddiaeth, 
ponder fynwyd  rhoddi  cymorth,  ond  gwerthwyd  y ty,  ac  felly  ni  roddwyd 
y cymorth-dal. 


OarthffQBiaoth  Llandderfcl. 

Y mae’r  cynlluniau  i ddechreu  ar  y gwaith  yma  yn  barod,  ac  fe 
ddylid  dechreu  os  nad  ei  orphen  yn  ystod  1954* 

Mae  cynllun  carthf f .siacth  wedi  ei  ddarparu  mewn  cysylltiad  ag 
8 0 dai  newydd  perthynol  i’r  Oyngor  yn  Rliyduchaf,  ond  dim  ond  2 
ar  wahan  i Tai  y Oyngor  sydd  wedi  eu  cysylltu  i’r  garthffos  lie 
y mae’r  gweddill  yn  parhau  i rannu  ceudai  ac  yn  cymeryd  eu  dwr  glan 
0 bibellau  oddiallan  heb  ddim  cyfleusterau  yn  y tai,  ond  mao 
ymdrcchion  yn  cael  eu  gwncud  i wclla  hyn. 

Ar  y cyfan,  y mac’r  flwyddyn  wedi  bod  yn  flwyddyn  o 
welliantau.  Ychwanegiad  mewn  tai  newyddion  a gwelliantau 
yn  yr  hen  rai.  Helaethiad  0 weithfeydd  dwr  ac  eraill  i.c, 
G-waith  Bwr  Llanuwchllyn  gyda  darpariacth  newydd  i’r  pentref, 
a Llandderfcl  yn  y dyfodol  agos. 

DEDDF  FFATRIOEDD  1917. 

Ffatrioedd He  y gweithredir  Adran  7 olr  Ddeddf  gan  yr  Awdurdod  lleol: 
Nifer  ar  y Gofrestr  - 4 Archwiliadau  - 4 Rhybuddion  Ysgrif ennedig-0 
Deiliaid  a erlynwyd  - Nob,  (5.) 


' 


• f 


J 


‘S 


. 


